















b MARWNAD, 


j ' ER X 
€OFFADWRIAETH 


AM 


Y PARCH, SAMUEL BREEZR, 


Gynt Gweinidog yr Efenoyl yn Aberystwyth, ond 
yn ddiweddar yn Nghastell newydd. 


Yr hwn a aned yn agos 1 Jlanidloes, * 
afedyddiwyd yr y Dolak yn 1793, a dd 
yn Pendryn côch yn 1795, a ordciniwy 
J otiN JAMES yn .4/erystwyth Meh, 1 A dreuliodd” 
y rhan fwyaf o'i hanncr blwyddyn ddhiweddnFyn Nohasiell 
newydd Me y bu. ef yn llwyddiannus nêìllduol; ac aol dys 
oddef cystudd dros oddeufu 6 awr; a hunodd-yh yr Argl. ; 
Medio8, 1812, ŷn y 40 flve'i oedran. Ei gorph â, pladdwyd - 
yn mynwent Ciufywjr» a phregethodd yn êi gladdedigaeh 
vy Parch FIM. 'FHOMAS a. D.SAUNDERS, y blaenaf oddi- 
wrth Ioan xi. I 1. a'r olaf oddiwrth Preg. viì, e. 











i. GAN DAVID. SAUNDERS. 


&welliyw dydd marwolaeth nâ dydd genedigaeth; Preg. viì.1. ; 


PREEZF, anwyl, yn bresemìol--ddiangodd, | 
Ei angeu fu nerthol; an | 
' 
3 
Í 


de 


Heddyw bod yn ddyn bydol, 
Ofer yw, âf ar ei ôl: 


ddd 
Aberystwyth, 


ARGRATFWYDGAN SAMULL WILLIAMS. 




































MARWNAD, &c. 


a 


k iW im' newyddion trymion, 
A blinion yn y bla'n, 
'Tra fyddwyf ar y ddaear, 
Y galar faedda gân: 
Mae'r cwyno'n fwy na'r canu, 
Mae felly arnaf fi, 
Clywch, frodyr, gwych hyfrydwedd, 
Ai iach o wêdd y'ch chwi? 
Nôs.Fawrth yn min y cyfnos, 
Mi gef j pewydd syn, 
Y nawfed dydd ar hugain 
O Fedi, ydoedd byn; 
Y flwyddyn, mil ac wyth cant, 
A deuddeg hefyd oedd, 
Pan ddaeth y gŵyrgam ergyd, 
A'r gofid hwn ar g'oedd, 
9 Fod BREEZE, y pêr-ladmerydd, 
Fawr ddefnydd yn eì ddydd, 
Tm' wedi rhoddi ffarwel, 
Am hyn mae'm bron i'n brudd ; 
Ni chaf mo'i fwyn gyfeillach 
Ef, bellach, yn y byd, 
Ymboeni sydd raid ìi mi, 
Heb gwm'ni hwn o hyd. 
Oh! lawer gwaith y buom 
Yn cyfeillachu 'n llôn, 
Adroddai ffyrdd Iachawdwr, 
Ei Brynwr glân, o'u bron; 
Llettyodd lawer noswaith, 
Wrth odiaeth, fan lle'r Wy's' 
Ond ofer i'm ei ddysgwyl. 
O fewn i'm man-gre mwy- 
5 Cwrdd cwarter a chymmanfa, 
Lle byddai wycha'i wêdd, 
Un didwyll yn dywedyd 
Am. D wysog hyfryd hêdd; 


a> 
to 





ŵ- 







































5 


Ni's ceir ef yn y rhei'ny, 
Mae hyny felly'n fawr 
Alarnad, ì flinderog 
A llwythog ar y llawr. 
ì 6 Os darfu Dafydd ganu 
Galarnad yn ei le, 
Am Saul ac am Jonathan, 
Gwnaf finnau am dano 'fê; 
Can's beth yw cariad gwragedd, 
Ei gariad ef oedd dwym, 
1 ŷru chydig eiriau, 
Fe'm rhoddwyd innau'n rhwym.. 
7 Anadlu tua Llanidlo's, 
Neu'n agos yno.wnaeth, 
A thuag Aberystwyth, 
Oddiwrth ei dylwyth daeth; 
Lle bu flynyddau amryw, 
Yn gyfryw un ag oedd 
Yn dal athrawiaeth-iachus, 
Yn flasus iawn eì floedd, 
$ Mae yno alar hynod, h 
I'w ganfod yn eu gwêdd, a 
Oes, ami BneFZE fynwesol, - 





* Hên ffrynd, i fyn'd i'w fêdd; —— 
Yn Mhendryn côch mae ochain, 
A llefain dagrau'n lli', y a 
A Thal y bont yr unwêdd, U c - 
Am frawd oedd fawr ei fri., f UT 2 
9 Ac hefyd yn Llanrhystyd, ?J& s' 


Mae gofid am. y gŵn, 
Fu'n mynych godi'r egwan, 
l'r lân. o dan, y dw'r; 

Ac amryw draw ac yma 
Sydd dan y wasgfa'n dost, 
Cael gwybod 'r amser deuant, 
Gan lawer fyddai'n fost. y 
a 40 Yn eglwys Aberduar, 

| A'i mân ganghenau 'nghyd,. 





â 


dae cwynfan trwm a thrydar, 
Âm gyfaill clodfawr clud; 
Llawenydd fyddai yno, 
Pan ddelai heibio hwn, 
Gan lawer gwan fai wrthi 
'N ymboeni dan ei bwn. 
ì1 Ond yn Dre',fach, ysgatfydd, 
A'r Castell newydd 'nawr, 
O'i blegid mae, debygaf, 
Y gâlar mwya' mawr; 
Y dyn, o b'le daw yno 
Wna gwbl lanw'i le, 
Fath dd'wedwr a dysgyblwr, 
Gofalwr ag efe. 
12 Er na's gweinyddodd iddynt, 
Ddyn mwyn, ond cylch saith imìs, 
Fe'i carwyd, fe'i priodwyd, 
Fe brofwyd yno'i brîs; 
Fe'i collwyd, fe alarwyd, 
Fe gladdwyd yn y glŷn, 
Ffarwel, ffarwel, gydymaith, 
Mae hiraeth mawr o hyn, 
19 Mae adsain ei bregethau, 
'N fy nghlustiau 'nawr y'nghlo, 
Ni pheidiaf, hyd fy marw, 
Mo'u cadw hwy mewn co'; 

' Mawrygu person Iesu, 
Pregethu felly fu, 
Rhoi' alwad i ni ddwad 
I drefniad Ceidwad cu, 

14 Athrawiaeth grâs oedd hynod 

O barod yn ei ben, 

El wreiddiodd yn ei galon 

ini, fe'i ca'dd o nen; 

RRho'i laeth i'r gwan aflawen, 

O fronau'r drefen fry, 

Bwyd cryf i'r rhai cadarnaf, 

A dewraf yn ei dŷ. 





Fr 





ì 
$ 


| 
| 





- 






m 


3 


A5 Yr Arglwydd Dduw a'i rhoddodd, 


Ac a'i cymmerodd ef, 

A bendigedig ydyw 

Ffyrdd union, ffyrdd y nêf; 

Da iawn y gwnaeth ef bob peth, 
Fe dd'wedir hyn ryw ddydd, 
Gan rai sy' heb ddeall etto, 
'Nol d'od o'u rhwymau'n rhydd.. 


16 O frodyr, ymgysurwch,. 


Chwiorydd hefyd oll, 

Er myn'd o BREEZE fynwesol, 
O ganol serch ar goll; 

' Does unrhyw beth yn golled, 
F'o Duw'n ei wneyd i ni, 
Mae'i waith e'n cyd-dueddu 
'Chwanegu'n braint a'n bri. 


17 Gwnaiff Arglwydd y cynhauaf, 


Roi gweithwyr ar ei waith, 
Daw gweinidogïon ddigon, 
Er bod ei faes yn. faith; 

Fe lenwir etto'r bylchau, 
Rhaid cau adwyau Duw, 
Ni feth ef eisiau gweithwyr, 
Tra fyddo dyn yn fyw. 


18 Fe all wneyd 1 gacwnen, 


A lleuen, neu beth llai, 

Ehediaid, a charnolion, 4 
Yn burion, a phob rhai 

I chwareu gydâ'r eglwys, 

Yn gymhwysiawnigyd, . 

I'w chadw neu'i chyf'rwydde, 

Tra byddo'i yn y byd. 


19 BREEZE dnwyl, yn bresennol, 


Oedd dduwiol, wrol iawn, 

On'd ydyw gydâ'i dadau, ! 
Lle bydd llawenydd llawn, 

O ran ei enaid union, 

Yn wiwlon iawn êl wedd 2^ 











Wae cwynfan trwm a thrydar, 
Am gyfaill clodfawr clud; 
Llawenydd fyddai yno, 

Pan ddelai heibio hwn, 

Gan lawer gwan fai wrthi 

'N ymboeni dan ei bwn. 

11 Ond yn Dre';fach, ysgatfydd, 
A'r Castell newydd 'nawr, 

O'i blegid mae, debygaf, 
Y gdâlar mwya' mawr; 

Y dyn, o b'le daw yno 
Wna gwbl lanw'i le, 

Fath dd'wedwr a dysgyblwr, 
Gofalwr ag efe. 
12 Er na's gweinyddodd iddynt, 

Ddyn mwyn, ond cylch saith mìs, $ 
Fe'i earwyd, fe'i priodwyd, 

Fe brofwyd yno'i brîs; 

Fe'i collwyd, fe alarwyd, 
Fe gladdwyd yn y glŷn, 
Ffarwel, ffarwel, gydymaith, 
Mae hiraeth mawr o hyn, 

19 Mae adsain ei bregethau, SS. 
'N fy nghlustiau nawr y'nghlo, 
Ni pheidiaf, hyd fy marw, 

Mo'u cadw hwy mewn co'; 

' Mawrygu person lesu, 
Pregethu felly fu, 

Rhoi' alwad ìi ni ddwad 
I drefniad Ceidwad cu, 

14 Athrawiaeth grâs oedd hynod i. 

O barod yn ei ben, 

Eli wreiddiodd yn ei galon 

1ni, fe'i ca'dd onen; 

Rho'i laeth i'r gwan allawen, 

O fronau'r drefen fry, 

Bwyd cryf i'r rhai cadarnaf, 

A dewraf yn ei dŷ. 








— 


tn. M——— —  . 
—— Z 











i5 Yr Arglwydd Dduw a'i rhoddodd, 
Ac a'i cymmerodd ef, 

A bendigedig ydyw 

Ffyrdd union, ffyrdd y nêf; 

Da iawn y gwnaeth ef bob peth, 
Fe dd'wedir hyn ryw ddydd, 

Gan rai sy' heb ddcall etto, 

'Nol d'od e'u rhwymau'n rhydd. 


16 O frodyr, ymgysurwch,. 


Chwiorydd hefyd oll, 

Er myn'd o Bnzepze fynwesol, 
O ganol serch ar goll; 

"Does unrhyw beth yn golled, 
Fo Duw'n ei wneyd i ni, 
Mae'i waith e'n eyd-dueddu' 
'Chwanegu'n braint a'n bri. 


17 Gwnaiff Arglwydd y cynhauaf, 


Roi gweithwyr ar ei waith, 
Daw gweinidogion ddigon, 
Er bod ei faes yn faith; 

Fe lenwir etto'r bylchau, 
Rhaid cau adwyau Duw, 
Ni feth ef eisiau gweithwyr, 
'Tra fyddo dyn yn fyw. 


18 Fe all wneyd 1 gacwnen, 


A lleuen, neu beth llai, 
Ehediaid, a charnolion, 

Yn burion, a phob rhai 

I chwareu gydâ'r eglwys, 

Yn gymhwys iawn ì gyd, 

I'w chadw neu'i chyl'rwydde, 
'Tra byddo'i yn y byd. 


19 BREEZE anwyl, yn bresennol, 


Oedd dduwiol, wrol iawn, 

On'd ydyw gydâ'i dadau, 

Lle bydd llawenydd llawn, 
O ran ei enaid union, 

Yn wiwlon iawn 6i wêdd 2^ 








$ 
ACROSTIC, 





“Sef dau air o Ffymn, d'r llythyrenau blaenaf 1 
yn gwnêyd Enw Sanucl Breeze, 
GG 
S ABBATH pur sydd yn 'Y gwynfyd, i 
A dedwydd-íryd hyfryd hîr, 
M eddiant âr bleseran purion, î 
U ndeb a chydgordiad gwîr,. “dg 


" E benezêr, Ebenezer, &c, 
L einw Jr >aniad lân ì gyd. 
B ywyd. g 
R hydd a 
E nni! m ydt 
Ef yndrysormawrdidran, 
Z êl yn ennyn, zêl yn ennyn, &c.^ 
Eu caniadau acw'n un, 




















m^ or ie | 
“THE REVEREND S4MUERL BREESE, 
. j Y 





2 faithful-seryice, in a glorious cause, 
Excite esteem, and merit gŵr applause ; 
f laurel-wreaths the Hero's brow adorn 
eap'dmidst thedead, the dyimg, an€ forlin o 
“he, victorious,on th€ ensanguiw'd/ plain, 
right honouistaecl, and wealth aud titles gain; 
1Vhat meed awaits, what. blessiogs ghall atteud 
Thee, honord BRERZE —our dear departed Friend! 
Wh6 'gaìnstour deadly Foe oít took the field, ^ 
The word and grace of God-—thy spear and shield ! 
What shall reward*the mau who truly brave 
Fonght the godd ficht, menìs preci6nssonl8 to save? | 
Such blessmgs as on earth he ne'er could knew, j ' 
_ . And/which a Saviour only, can bestow,—, o 
. “Releas'd from. trouble, sorrow, Sin, and strife, 
.. The good man dies---to gain finHiertal Eife 
“” , Andwears, bless'd token of redeemiig love, ; 
«A €rown'o$ glory in the Realms above! ... : nv 
X ae THE END. w 


de. 


Ma 








